WikipediA 


Wikang Tagalog 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wikang Tagalog^ (Ba ybayin : iPreSp W31T3JL), na kilala rin sa payak na pangalang Tagalog, ay isa sa 
mga pangunahing wika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindl de jure ("sa 
batas") na batayan na siyang pambansang Wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino)J?! Ito ang 
katutubong wika ng mga lalawigan sa Rehiyon IV (CALABARZON at MIMAROPA), ng Bulaean, at ng 
Kalakha n g Maynila . Ang wikang ito ay ginagamit din sa Hilagang Kapuluang Mariana , kung saan ang mga 
Pilipino ang pinakamalaking pangkat-etnolinguistieo. Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas, ang 
karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo, bagaman halos 
nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan. Bilang Filipino, kasama ang Ingles, isa ang Tagalog sa 
kasamang-opisyal at tanging p ambansang w ika sa Pilipinas. Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua 
franca o "pangkaraniwang wika" sa buong bansa, at sa mga pamayanang Pilipino na nasa labas ng Pilipinas. 
Subalit, habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan, higit na laganap ang Ingles, sa iba't ibang antas 
ng katatasan, sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang 
isang may mataas, may kahusayan, at kaalaman sa pananagalog.E! 

Kaugnay ng iba pang mga wika sa Pilipinas, ang Wikang Tagalog, gaya ng mga wika sa Bikol , Ilokano, mga 
wika sa Kabisayaan, at Ka pampangan , at mayroon ding kaugnayan sa iba pang mga wikang Austronesyo , gaya 
ng Wikang Indones, Hawayano at Malagasy . 

Mga nilalaman 

Kasaysayan 

Ang paggamit ng Tagalog sa Pilipinas 

Kaurian at kahanayan 

Mga katangiang sangkap 

Kakalatan at kalapatang heograpiko 
Opisyal na katayuan 

Mga wikain o diyalekto 

Maynila 

Bataan 

Bulaean 

Batangas 

Rizal at Laguna 

Marinduque 

Lubang 

Tayabas 

Cavite 

Lungsod ng Ootabato 

Mga diyalekto 

Ponolohiya 

Mga patinig 

Mga katinig 

Diin 

Tunog 

Panitikang pampananampalataya 

Tsart ng paghahambing ng mga salita sa ibang wikang Austronesyano 

Mga pangunahing lalawigan 

Luzon 

Mindanao 

Mga talasanggunian 

Mga talababa 
Bibliyograpiya 

Mga talaugnayang panlabas 


Kasaysayan 


Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog, galing sa unlaping taga- na nangangahulugang "katutubo 
ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog o "Naloy" (Tagal), kaya't may ibig sabihing "mga taong nagbuhat sa 
matandang Kabihasnan o sa Daluyan ng Tubig. Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog 
bago dumating ang mga Kastila. Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito, 
dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa 


Tagalog 
Tagalog Filipino 
T?=C^p ^3VT3) 



Ang salitang "Tagalog" na isinulat sa Baybayin 

Sinasalitang Mga bansang may 

katutubo sa mahigit sa 1 milyong 

mananalita: 


Pilipinas at Estados 
Unidos 


Rehiyon 


Mga katutubong 
tagapagsalita 


Mga bansang may 
mahigit sa 100 libong 
mananalita: 

Saudi Arabia, Au straly a, 
Hapon , Qatar, Kuwait, 
Espany a, Italy a, eanada, 
Malaysia , United Arab 
Emirates, Si ngapo re, at 
Tsina (lalo na ang Hong 
Kong) 

Gitna attimog Luzon, 
Pilipinas, Timog-Silangang 
Asya 

28 milyon (2007) 

45 milyon (ikalawang wika) 
(2013)111 


Pangkalahatan (buong 
mundo): = 100 milyong 
kabuuang mananalita 
Pamilyang wika Austronesyo 

■ Malayo-Polinesyo 

■ Pilipino 

■ Gitnang Pilipinas 

■ Tagalog 


Mga 

wikain/diyalekto 


Sistema ng 
pagsulat 


Bataan 

Batangas 

Bulaean 

Lubang 

Manila 

Marinduque 

Tanay-Paete (Rizal / 

Laguna) 

Tayabas (Quezon) 

Cavite 

eotabato City 

Latin (katiti kang Taga log o 

Fili pino ); 

Sa kasaysayan, nasusulat 
sa Bayba yin 


Opisyal na katayuan 


Opisyal na wika sa Pi lipinas (sa anyong 
Fili pino) 

Estados Unidos 






kasaysayan ng wikang ito, ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita, katulad nina Dr. David Zorc at 
Dr. Robert Blust, nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang 
Kabisayaan, kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas.ELM 

Ang Doetrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog, na inakdaan 
noong 1593. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa 
mga titik ng Latin naman ang isa. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil 
kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pag-irog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa 
pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan, noong may 
higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog 
na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog). Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano 
katanda ang wikang Tagalog, subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang 
isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang 
libong taon nang nakalipas. Ito ang Inskripsiyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna ng taong 900 A.D., isang 
bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika. Ipinapalagay na sangay na kauri 
ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas, at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa 
bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito, 
nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika, panulat na baybayin, at mga payak na lipunang 
may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang 
kaalaman mula sa Europa , nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan, na nagpatuloy 
hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng mga panahon. Sa kabila ng 
impluwensiyang ito, nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang 
mga diyalekto, at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila. 

Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, mayroong mga nasulat na mga pambalarila at 
mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San 
Buenaventura ( Pila, Laguna , 1613), VocabuIario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y 
manual tagalog para la administraeion de los Santos Saeramentos (1850). Itinuturing ang makatang si 
Francisco Baltazar (1788-1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog . Ang Florante at Laura ang 
kaniyang pinakabantog na akda, na naisulat noong ika-19 daantaon. 

Noong 1937, napili ng Surian ng Wikang Pambansa ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng 
Pilipinas. Noong 1939, tinawag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. 
Noong 1959, muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero, ang Kalihim ng Edukasyon noon, upang 
mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa, sa halip na pangpangkat-etniko lamang. Subalit hindi 
nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap, sa diwang nakadarama, ng mga hindi 
Tagalog, partikular na ang mga Sebwano, na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang 
pambansaJ 5 ] 

Noong 1971, muling binalikan an paksang pangwikang ito, at may isang kinalabasang kasunduan — isang 
gawing "unibersalista" sa pagkakaroon ng wikang pambansa, na tatawaging FiIipino, sa halip na Pilipino. Nang 
ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987, tinawag na Filipino ang wikang pambansa.® Nilahad ng 
konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino, lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin 
batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. 

Ang paggamit ng Tagalog sa Pilipinas 


Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pihpinas , subalit 
ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan, pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. Isa ang 
wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas. Isa sa patunay ng kagulangan o 
katandaan nito ang lathalaing Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (900 A.D.), na bagama't may 
pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog, may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong 
Tagalog sa Pilipinas. Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag- 
ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas. Sa 
kasalukuyan, ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika, at ang pambansang wika ng 
Republika ng Pilipinas . Kasunod nito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa, katulad ng H iligaynon , 
Sebwano, Bikolano, Ilokano, Kapampangan , P angasinan , at iba pa. Sa kabila ng maraming anyo ng salitang 
Pilipino o iba't ibang dialekto, pangunahing wika pa rin ang Tagalog. Naitakda sa Saligang Batas na ang 
Pamantayang Katawagan sa Pambansang Wika ng Pilipinas ay Filipino na nakabatay sa lumang anyo nito na 
Tagalog. Siya rin ang bagong Tagalog o Pilipino sa kasalukuyan. 

Kaurian at kahanayan 


Isang wika sa Gitnang Pilipinas ang Tagalog na nasa loob ng mag-anak ng mga wikang Austronesyo . Dahil 
Malayo-Pohnesyo , kamag-anak ito ng iba pang mga wikang Austronesyong tulad ng Indones, Malay , Fiji , 
Maori (ng New Zealand), Hawayano, Malagasi (ng Madagasear), Samoano, Tahitiano, ehamorro (ng Guam at 
ng Hilagang Kapuluang Mariana ), Tetum (ng Silangang Timor ), at Paiwan (ng Taiwan). Kalapit na kamag- 
anak nito ng mga wikang sinasalita sa mga rehiyon ng Bikol at Kabisayaan, katulad ng Bikol, Hiligaynon , 
Waray-Waray , at Sebwano. Nagkaroon ng mahahalagang mga ambag sa Tagalog ang mga wikang Kastila, 
Hapones, Arabe, Sanskrit, Matandang Malay. 

Mga katangiang sangkap 


(pangkauntian at 
oksilaryo) 

Pinangangasiwaan Komi syon sa Wikang 
(regulado) ng Filipino 

Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 

tl 

ISO 639-2 

tgl 

ISO 639-3 

tgl 



Bahagi ng Pilipinas kung saan pangunahing 
sinasalita ang Tagalog. Ang bawat kulay ay 


kumakatawan sa apat na sonang pandiyalekto: 
Pang-Hilaga, Gitna, Katimugan, at Marindugue . 
Dagdag dito, ang Tagalog ay ginagamit bilang 
ikalawang wika sa kabuuan ng bansa. 



Mga bansa na may malaking bilang ng mga 
mananalita ng Tagalog: 

|| higit 500,000 mananalita 

|| higit 100,000 mananalita 

mga bansa kung saan ginagamit ito ng mga 
minorya 


tr 


$ 





A 

E/l 

O/U 





O 




oo 

r 

tr 

Ba 

Ka 

Da/Ra 

Ga 

Ha 

La 

Ma 

rh 


1X1 



0 

lr> 

Na 

Nga 

Pa 

Sa 

Ta 

Wa 

Ya 


Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata. 


Kakalatan at kalapatang heograpiko 


















Sumasakop ang "tahanang lupain" ng wikang Tagalog, o ang Katag alugan , lumabis-kumulang sa kalawakan ng gitna magpahanggang katimugang bahagi ng pulo 
ng Luzon - tinutukoy ang sa Aurora, Bataan, Batangas, Bulaean, Camarines Norte, Cavite, Laguna, Kalakhang Maynila, Nueva Ecija, Quezon, at Rizal. Winiwika 
rin ang Tagalog ng mga naninirahan sa mga kapuluan ng Lubang , Marindugue , at sa hilaga at silangang bahagi ng Mindoro at sa buong Palawan. Tinatayang 
sinasalita ito ng may 64.3 milyong mga Pilipino, mga 96.4% ng bilang ng tao ng populasyong pangkabahayan.® 21.5 milyon, o 28.15% ng kabuoan ng 
populasyon ng Pilipinas/ 7 ^ kung saan isa itong katutubong wika. 

Matatagpuan ang mga nagsasalita ng Tagalog sa iba pang mga bahagi ng Pilipinas, maging sa lahat ng mga bahagi ng mundo, bagaman nakalaan lamang ang 
paggamit nito sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pangkat etnikong Pilipino . Ito ang ikaanim na pinakawiniwikang wika sa Estados Unidos na may higit sa 
isang milyong mga tagapagsalita.® Sa Canada , winiwika ito ng 235,615 mga katao.® 


Opisyal na katayuan 

Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang saligang batas ng Pilipinas, ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 
1897J 10 J Noong 1935, itinalaga ng saligang batas ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika, subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng 
isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wikai 11 ! Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan, pinili ng Surian ng Wikang 
Pambansa (isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad 
at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinasi 5 ^ 12 ^ Noong 30 Disyembre 1937, inihayag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pagkakapili ng wikang 
Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang Wikang Pambansa ng Pilipinasi 12 ^ Noong 1939, lumaong tinawag na Pilipino ang 
minumungkahing wikang pambansa.® 

Itinalaga ng saligang batas ng 1973 ng Pilipinas ang mga Pilipinong nakabatay sa Tagalog, kasama ng Ingles, bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng 
pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino\ 13 ^ Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino 
bilang wikang Pambansa, na nag-aatas na sa pagsulong nito, higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga 
wika.M 

Bilang Filipino, itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuuan ng Pilipinas. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na 
ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo, bagaman isinasaad sa Artikulo XIV, Seksiyon 7 ng pang-1987 na Saligang Batas ng Pilipinas , sa isang bahagi, na: 

Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito, magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang 
panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa 
sistemang edukasyona/.^ 14 ^ 15 ^ 

Ang mga wikang panrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo 
(J oon [ 14 ][ 16 ] 

Nakaimpluwensiya rin ang iba pang mga wika sa Pilipinas, pangunahin na ang sa pamamagitan ng mga paglakbay-lipat ng mga mamamayan ng mga mananalita 
ng ganitong ibang mga wika mula sa mga lalawigan patungong Kalakhang Maynila . 

Mga wikain o diyalekto 


Maynila 

Pangunahing lathalain: Wikang Filipino 

Ang wikang Filipino o Tagalog na siyang ginagamit na pangungusap sa Maynila . Ito'y madalas na hinahaluan ng iba’t 
ibang mga panrehiyon na salita. Ang Maynila na tumatayo bilang melting pot o ng iba' t ibang pangkat 
etnolinggwistiko ay tagpuan nga ng iba't ibang lahi sa ating bansa. Ang salitang Tagalog ng Maynila ay may pagka- 
orihinal dahil sa pagkasalig nito sa pamamaraan ng Tagalog Bulaean, madarama mo ang kasaysayan ng Pilipinas sa 
bawat pagbigkas ng mga salita sa wikang ito; bagama't nanghiram ito ng mga salita sa mga nagsidayong lahi, inari 
nang sarili ng mga Pilipino ang bawat dayong salita na ito sa pagbigkas ng wikaing ito; kaya naman naging gamit na 
ito sa lahat ng mga usapin o pangungusap. May kabagalan ang pagbigkas ng Tagalog sa Maynila at patuloy na 
nahahaluan pa ito ng mga salitang banyaga; kabilang dito ang mga hiram na mga salita sa Kastila at Ingles ng mga 
Amerikano. Kadalasan, naipagkakasing-kahulugan na ang Taglish sa Tagalog Maynila dahil sa laganap na paghiram 
nito sa Ingles na mga salita. Ito ang ipinalagay na pinakabatayan sa pagkakalikha ng salitang Pilipino na dating kilala 
sa katawagang "Filipino". Bagama't may pagbabago ng pamamaraan sa Tagalog Maynila dahil sa mga dayong mga 
salita, nanatili ang standard tagalog o wastong pamantayan ng Tagalog sa palibot nito na nasa lalawigan ng Bulakan at 
sa Timog Katagalugan. 

Saklaw: Kalakhang Maynila , bahagi ng Kabite, kalapit na mga bayan ng Laguna , sa kanluran ng Pagsanjan , at mga lunduyang panlungsod 
(sentrong urbano) ng bansa. 

Bataan 

Ang Tagalog ng Bataan at Zambales ay maitutulad sa Tagalog ng Maynila, bagama't madalas na nahahaluan ng K apampangan at Pangasinan , pati na rin ang 
Ilokano, sa gawing kalapit ng Zambales sa Pampanga, Tarlae at Pangasinan. 

Saklaw: Bataan (maliban na ang hangganang hilagang-silangan malapit sa P ampanga ), timugang bahagi ng Zambales at Lungsod ng Olonga po. 



Bulaean 

Pangunahing lathalain: Lumang Tagalog 


Wikang Bulakenyo 









Lumang 

Tagalog 

Modernong Tagalog 

Ingles 

1. Agsikapin 

Inhinyero 

Engineer 

2. Anluwage 

Karpintero 

earpinter 

3. Abyad 

Asikaso 

Thought 

4. Atungaw 

Sigaw 

Shout 

5. Bangkukang 

Ipis 

Cockroach 

6. Banoy 

Agila 

Eagle 

7. Bayukot 

Gusot 

Tangled 

8. Biyuna 

Sintunado 

Dissonant 

9. Dahak 

Luwa 

Stieking out 

10. Dupang 

Lamang 

Rather 

11. Durungawan 

Bintana 

Window 

12. Gitata 

Dugyot 

Untidy 

13. Hamagan 

Kulitan 

Naughty 

14. Hitad 

Harot 

Flirt 

15. Huwad 

Peke 

Fake 

16. Kabog 

Ibagsak 

Drop down 

17. Kabtol 

Lipat 

Transter 

18. Kadlo 

Igib 

Fetching water 

19. Langin 

taong walang malasakit 

People they don't eare 

20. Lumod 

Lunok 

Swallow 

21. Malakas na- 
Dairi 

Malakas r\a-Ulan 

Heavy rains 

22. Marikit 

Ma -Ganda 

Beautitul 

23. Mayumi 

Mahinhin 

Slowy 

24. Misla 

Sahig 

Floor 

25. Paking 

Taong-nag bibingi bingihan 

People deaf 

26. Palot 

Panghi 

Smellsbad in urine 

27. Patda 

Dagta 

Resin 

28. Patsi 

Dikit 

Paste 

29. Paya 

Ng-gugulo sa isang tao sa ibang salita ay 
napag tripan 

To eontuse someone in other 
words of trip 

30. 

Pihado/Piradista 

Sigurado/Sigurista 

Sure 

31. Sapantaha 

Hinala 

Suspieous 

32. Taling 

Nunal 

Mole 


Ang Tagalog ng Bulaean ay mayroong pagkamasalita kung ihahambing sa Tagalog ng Maynila. Maraming salita sa wikaing Bulakenyo ay hindi nauunawaan sa 
Kalakhang Maynila. Bukod pa rito, mabilis magsalita ang mga Bulakenyo dahil sa kahusayan nila sa pangungusap na may kaugnayan sa pamamaraan nila sa 
pananalumpati at pagtula. Masasabing ang Tagalog Bulaean ay siyang tagalog "makata" na pinatunayan ng mga makakatang manunulat na sibol sa lalawigang ito. 
Sa paghahambing nito sa timog katagalugan, ang Tagalog Bulaean ay masasabing Tagalog Pampitagan dahil sa paraan ng pagpapahayag nito samantala ang 
Tagalog katimugan ay masasabing Tagalog ng Mambabatas dahil sa kabagsikan ng pagpapahayag nito ng mga panukala sa iba't ibang usapan. Ang Tagalog 
Maynila sa gawing hilaga nito ay usbong mula sa Tagalog Bulaean .Ang nalalabing bahagi sa kamaynilaan sa katimugan ay nasa impluwensiya ng timog 
katagalugan gaya ng sa Las Pinias, Muntinlupa at Paraniake. 

Saklaw: lalawigan ng Bulaean.ilang bahagi ng Tarlae, at Nueva Ecija. 

Batangas 

Pangunahing lathalain: Wikang Batangenyo 


Wikang Batangenyo 




Lumang Tagalog 

Modernong Tagalog 

Ingles 

1. Asbag 

Yabang 

Egoism 

2. Asbar 

Garuti 

Laee 

3. Atungal 

lyak 

Cry 

4. Baak 

Hati 

Sever 

5. Balatong 

Monggo 

Mung bean 

6. Bang-aw 

Ulol 

Stupid 

7. Bangi 

Ihaw 

Grill 

8. Barik 

Inom 

Drink 

9. Barino 

Galit 

Angry 

10. Buog 

Tulog 

Sleep 

11. Dagasa 

Bulusok 

Stab 

12. Dine 

Diyan 

There 

13. Gahaman 

Takaw 

Glutonny 

14. Gura 

Sumbrero 

Hat 

15. Guyam 

Langgam 

Ant 

16. Harot 

Landi 

Flirt 

17. Hawot 

Tuyo 

Dried-fish 

18. Hiso 

Sipilyo 

Toothbrush 

19. Huntahan 

Kwentuhan 

Storytelling 

20. Imis 

Linis 

Clean 

21. Kakaunin 

Susunduin 

Fetch 

22. Landang 

Lagnat 

Fever 

23. Litar 

Pasyal 

Stroll 

24. Lungange 

Lasing 

Drunk 

25. Maas/Ulaga/Malag 

Tanga 

Fool 

26. Mamay 

Lolo 

Grand father 

27. Ma-sukal 

Ma-lago 

Grow 

28. Nagpa-bulak 

Nagpa-kulo 

Boil 

29. Pangkal 

Tamad 

Lazy 

30. Pulong 

Ka-usap 

Talking 

31. Sahol 

Kumain gamit ang kamay 

Eat use hand 

32. Sumbi 

Suntok 

Puneh 

33. Sura 

Inis 

Annoying 

34. Suray 

Liko 

Remain 

35. Susot 

Ginawang hindi-maganda 

Exaperated 

36. Taluti 

Daldal 

Talkative 

37. Takin 

Tahol 

Bark 

38. Tarangkahan 

Geyt 

Gate 

39. Timo 

Tigil 

Stop 

40. Tubal 

Maduming-damit 

Dirty dress 

41. Umungkot 

Umupo 

Sit 


Ang Batangas ay isa sa pinakamantandang anyo ng tagalog sa ating bansa na pinatunayan ng pagkakaugnay nito sa sinaunang pagbigkas na nakatala sa kasulatang 
tanso taong 822 A.D. o kilalang LCI (laguna eopperplate inseriptions). Bahagyang mababanaag dito ang mga salitang buhat pa sa Sanskrit, Arabo, at Persian. 
Maykabilisan ang pagbigkas nito dala ng punto sa mga pangungusap nito na nagiging dahilan ng kaibahan ng himig nito sa wikain sa Maynila. Ang ilang 
pangunahin at kilalang pagkakaiba nito sa wikain ng Maynila ay ang paggamit ng salitang ire sa halip na ito, dine sa halip na dito at ga sa halip na ba. Gayon din 
ang mga salitang "parine", "parito", dumito at iba pa. 

Saklaw: Bat angas at ilang bahagi ng Laguna 

Rizal at Laguna 


Tanay at Paete 

Wikang Lagunense 




Lumang Tagalog 

Modernong Tagalog 

Ingles 

1. Adwa 

Nasusuka 

Vomit 

2. Alupihan 

Sentipid 

eentipide 

3. Atsay 

Ka-tulong 

Maid 

4. Baak 

Hati/putol 

Sever 

5. Bagot 

Boryong 

Boring 

6. Balbal 

Bakla/Bading 

Gay 

7. Balahura 

Balasubas 

Swindler 

8. Balisong 

Itak 

Sword 

9. Biwas 

Kawil 

Gear 

10. Bulaan 

Sinungaling 

Liar 

11. Dagasa 

Bulusok 

Swift 

12. Dangil 

Sagi 

Hit 

13. Gahaman 

Takaw 

Glutonny 

14. Galaiti 

Galit 

Angry 

15. Gara 

Yaman 

Rieh 

16. Gayak 

Ayos/Handa 

Ready 

17. Girian 

Away 

Fight 

18. Gitla/Gulantang 

Gulat 

Shoek 

19. Gitata 

Dugyot 

Untidy 

20. Guyam 

Langgam 

Ant 

21. Ipod/isog 

Isod 

Move 

22. Hambog 

Yabang 

Egoism 

23. Hatinig 

Telepono 

Telephone 

24. Huwad 

Peke 

Fake 

25. Kalo 

Sumbrero 

Hat 

26. Kundag 

Talon 

Jump 

27. La'ang 

lang 

Only 

28. Lagibas 

Hindi sariwa 

Not tresh 

29. Lango 

Lasing 

Drunk 

30. Laso 

Singaw 

Shout 

31. Limbang 

Landi 

Flirt 

32. Liyo 

Hilo 

Dizzy 

33. Milya 

Layo 

Far 

34. Nag-siga 

Nag-sunog 

Burn 

35. Nag-yapa/e 

Nag-paa 

Using feet 

36. Nag -yakag 

Nag-ya-ya 

Joined 

37. Pamipi/Matpat 

Pamalo 

Rod 

38. Payo 

Abiso 

Advice 

39. Said 

Ubos 

Below 

40. Salapi/datong 

Pera 

Money 

41. Samlang 

Dumi 

Dirty 

42. Sisibat lyaya-on 

Lilisan laalis 

Gone 

43. Tabil 

Anghang 

Chill 

44. Tabingi 

Tagilid 

Tilt 

45. Talapid 

Tisod 

Stumble 

46. Tambok 

Taba 

Fat 

47. Tayog 

Taas 

Tall 

48. Tilapon 

Talsik 

Splash 

49. Tilas 

Higad 

Tussoek 

50. Umanhin 

Sensya 

Patient 


Ang Tagalog ng Tanay-Paete ay pagbigkas na nahubog mula sa pinagsamang salita ng Tagalog at katutubong agta ng nasabing rehiyon. Ang punto o tono nito ay 
alon alon na sinusundan ng mga katagang "hane" at kapag tumutukoy ng pagiging kilala o tanyag ng isang tao o pangyayari ay may unlapi na "bang" sa unahan ng 
salita.May kaluwagan ang pananalita ng tanay-paete kung ihahambing sa may diin na pangungusap ng mga katagalugan sa timog. Hanggang sa kasalukuyan ang 
pananalitang ito ay bahagyang mapupuna pa rin sa bahagi sa Pasig hanggang sa palibot na mga bayan ng Binangonan, Taytay, Angono at karugtong pang mga 
bayan nito na nasa lalawigan ng Rizal. 


Saklaw: Lahat ng mga bayan sa silangan ng Pags anjan, Laguna, at lalawigan ng Rizal. 




Marinduque 


Ang Tagalog sa pulo ng Marinduque ay nagpapakita ng pagsasama ng mga wikain sa Kabisayaan at kabikulan. Dahil dito, 

Karamihan sa mga tunay na Tagalog ay hindi makaunawa sa maraming pangungusap ng mga taong taga-Marinduque. 

Masasabing 'di tunay na Tagalog ang salita sa Marinduque kundi isang wikain o diyalekto na may nakalalamang na mga 
salitang tagalog. 

Saklaw: Marinduque. 

Lubang 

Isang anyo ng Tagalog ng Batangas na dinala ng mga nagsidayong mga taong batanggas sa nasabing pulo. 

Saklaw: pulo ng Mindoro, kapuluang Lubang , Nasugbu, Batangas 

Tayabas 

Ang Tagalog na binibigkas sa lalawigan ng Quezon at Aurora na dating Tayabas ang pinaka-naiiba sa mga anyo ng Tagalog. Malawak ang paglagom nito ng mga 
salitang Kastila, Fukyen , at Bikolano; ilan ding mga salita ang hindi nauunawaan ng ibang mga nagsasalita ng Tagalog. Bukod sa karaniwang “ay”, na katumbas 
ng Batanggenyong “ala e”, may higit-kumulang 200 salita na ginagamit lamang sa lalawigan ng Quezon, lalo na sa silangang bahagi ng lalawigan. Halimbawa ang 
abyad (asikasuhin), balam (mabagal), dasig (usog), dayag o nguli (maghugas ng mga pinggan) hambo (maligo), lagumba (magloko-lokohan), pulandit (talsik), 
tibulbok (pagyanig, v ibration), yano (sobra), at iba pa.Ang bahagi ng Tayabas na nasa hilaga ay may ilang salitang ilokano at katutubo, sa gitna nito na malapit sa 
Batangas ay may hawa ng tagalog Batangas at sa timog na bahagi nito ay may hawa ng bikol (malapit sa eamarines Norte)at may bisaya rin naman sa gawing 
katimugang bahagi ng tangway nito na tinawag na "bondok peninsula". Ang Tagalog Tayabas ay ang pinaka naiiba sa pagbigkas o punto lalo na sa mga pandiwa 
gaya ng Abyadi (Abyad), saraduhi (Isara [ang pinto]), buksi (buksan), halui (haluin), palipari (paliparin) bantayi (bantayan) at iba pa. Tila nahahati rin ang 
Tagalog ng Tayabas sa dalawang anyo: ang anyong kanluran na mas nalalapit sa Batangenyo at ang anyong silangan na mas nalalapit sa Marinduque. 

Saklaw: Quezon , eamarines Norte, Aurora. 


Cavite 

Wikang Caviteno 


Lumang Tagalog 

Modernong Tagalog 

Ingles 

1. Anlawan 

Hugasan 

Wash 

2. Asbok 

Usok 

Smoke 

3. Balatik 

Tirador 

Shooter 

4. Banas 

Inis 

Annoying 

5. Bangkito 

maliit-na-upuan 

Small Chair 

6. Bokter 

Paldo 

Diss 

7. Bora 

Handaan/Kainan 

Banquet 

8. Bug-ong 

Baon 

Snaek 

9. Dagukan 

Sapakin 

Puneh 

10. Dalang 

Bihira 

Rarely 

11. Gulok 

Itak 

Sword 

12. Guyam 

Langgam 

Ant 

13. Isdog 

Isod 

Move 

14. Kampet 

Kutsilyo 

Knite 

15. Kanaw 

Timpla 

Blend 

16. Kawil 

Nangawil 

Hooking 

17. Liban 

Tawid 

Cross 

18. Luglog 

Palabok 

Paneit Palaboe 

19. Maruta 

Maldita 

Damn 

20. Na-tibo 

Salubsob 

Sliver 

21. Pantyon/Panehong 

Sementeryo 

eemetery 

22. Perok-Perok 

Gasera 

Lamp 

23. Pulo 

Gubat 

Forest 

24. Prungo 

Bubog 

Fragment 

25. Pandong/Shorpet 

Sumbrero 

Hat 

27. Shower 

Tsinelas 

Fliplop 

28. Sura 

Inis/Banas 

Annoyed 


Nasa hanay ng timog katagalugang kasama ng Batangas, Laguna, Quezon at ang Cavite. Ang pagiging malapit ng Cavite sa Kamaynilaan at Batangas ang naging 
dahilan ng lahukang Tagalog nito na tunog Batangas, Maynila, at Bulakan. Nakapaling sa tono o punto ng Batangas ang Tagalog ng Cavite sa gawing timog ng 
lalawigan nito, may kabagalan nga lamang ito at malinaw kung bigkasin. Isa sa mga pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas ang Cavite, at dating kilala sa 
katawagang lalawigan ng Tangway, isang pangalang ginamit simula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa palibot ng taong 1950. Nagmula ang pangalang 
Cavite sa pangalan ng matandang bayan nito na kilalang Kawit. Naging Cavite ito sa baybay sa Kastila at ang pagdugsong ng puntong eh sa cavit, kaya naging 



Paunawa na "bawal magtapon ng 
basura" sa tabing-daan sa lalawigan 
ng Laguna. 



































Cavite sa kalaunan. Maraming salita at mga ekspresyon o dagliang pangungusap ang nagbigay kaibahan sa Tagalog ng Cavite kapag ihinambing sa Tagalog ng 
Kamaynilaan. Bagama't may pagkakaiba ang mga ito, ang pang-unawa sa pakikipagtalastasan ay sumusunod pa rin sa patakaran ng salita ng wikang Tagalog. 
Narito ang ilang mga pangungusap na di karaniwan sa kamaynilaan. 

1. Sa biglang pagtaas ng tubig dahil sa malakas na ulan ay napaigtad ako sa kinatatayuan ko! 

2. Napagawi ako sa ilat na iyan, mangilanngilan din naman ang ista gaya ng igat, may ulang at katam din naman. 

3. Sal-itan nga kitang maghalo nireng tilbok sa kawa! 

4. Saksa ang gulay sa baraka, kitang mamaraka nang abutin natin ang tulpukan! 

5. Lagyan mo nga nang panangga yaang batang iyan nang hindi laging nauuya! 

6. Nagdala nga ng bug-ong wala namang kutsara! Magsakol na lang kitang kainin itong dala mong pagkain! 

7. Oy, binata! Pagkasiwal mo! Piliin mo nga yaang makakaharap mo baka sintugin yang makabangga mo! 

8. Astang taga-Maynila ka na ah! Kaya lang maitim ka pa rin! 

9. Nabagu na ang dating daan! Di ko na ito gamay, mahihirapan akong matukoy ang hinahanap ko! 

10. Sa iyong mga ikinikilos, talastas ko na ang iniisip mo! 

11. Dumausdos ang sinasakyan namin kanina sa daan! pagkatarik ba naman,ahoy! 

12: Nagwagi na sa sabong ay nag agaw pa ng manok, singkara na! 

Saklaw: llaya at kanlurang bahagi ng Cavite, maging ang kadugsong nitong mga bayan ng Batanggas tulad ng Nasu gbu, Lian, Laurel, 

Talisay, Lemery at iba pang kalapit na mga bayan nito. 


Lungsod ng Cotabato 

Ang Tagalog sa "Cotabato City" sa Mindanao, ay saklaw rin sa "Lungsod ng Cotabato" sa lalawigan ng Maguinda nao at Cotabato ang Tagalog rito ay puntong 
Maynilang Tagalog, noong mga panahong nakapangasawa ang mga taga Maguindanaonon na taga Maynila, ginagamit ng mga taga Cotabato City ang Tagalog sa 
kanilang mga katipan at asawa. Noong mga tribo rin nang ibang Katagalogan sa Maynila ay nanirahan nang matagal bilang sa mga relihiyong Kristiyano sa 
nasasakupang ka Musliman. 

Saklaw: Lungsod ng Cotabato , Maguindanao 


Mga diyalekto 


Manileno Tagalog 

Marinduque Dialeet 

English 

Susulat sina Maria at Fulgencia kay Juan. 

Masulat da Maria at Fulgencia kay Juan. 

"Maria and Fulgencia will write to Juan." 

Mag-aaral siya sa Maynila. 

Gaaral siya sa Maynila. 

"He will study in Manila." 

Magluto ka! 

Pagluto ka! 

"Cook!" 

Kainin mo iyan. 

Kaina mo yaan. 

"Eat that." 

Tinatawag tayo ni Tatay. 

Inatawag ngani kita ni Tatay. 

"Father is ealling us." 

Tutulungan ba kayo ni Hilarion? 

Atulungan ga kamo ni Hilarion? 

"Will Hilarion help you (pl.)?" 


Ponolohiya 


May 21 ponema ang Tagalog: 16 katinig at limang patinigi 17 ^ Payak ang balangkas ng isang pantig, na nilalaman ng hindi bababa sa isang katinig, at isang 
patinigi 18 ^ maliban sa mga hiniram na salita tulad ng "trak" o "tsokolate". 


Mga patinig 

Bago dumating ang mga Espanyol, mayroong tatlong ponemang patinig ang Tagalog: /a/, /i/, and /u/. Ipinalawig ito sa limang patinig nang isinama ang mga 
patinig ng Espanyol. Ito ang: 

■ /a/, isang patinig sa gitna na bukas at hindi pabilog 

■ /e/, isang p atinig sa gitnang harap na bukas at hindi pabilo g 

■ /i/, isang patinig sa harap na sarado at hindi pabilog 

■ /o/, isang patinig sa gitnang likod na sarado at pabilog 

■ /u/, isang patinig sa likod na sarado at pabilog 

May apat na pangunahing di pton ggo sa Tagalog: ang /al/, /ol/, /ao/ at /io/J 18 ^ 


Mga katinig 

Nasa baba ang isang talaan ng mga katinig sa Tagalog. Walang hangin ang lahat ng mga katinig na pasara (stop eonsonant). Makikita naman sa lahat ng posisyon 
ang panla lamunan g pailong (velar nasal), kasama ang unang bahagi ng isang salita. 


Taiaan ng mga ponemang katinig ng Tagalog 



Panlabi 

Pangngipin/ 

Panggilagid 

Lagpas-gilagid/ 

Pangngalangala 

Panlalamunan 

Impit (Glotal) 

Pailong 

m 

n 

P 

n 


Pasara 

P b 

t d 

t/ d 3 

k g 

? 

Pasutsot 


s 

J 


h 

Pakatal 


r 




Pagilid/Malapatinig 


1 

i 

w 






Diin 


Ponemiko ang diin sa Tagalog. Nagkakaroon ng pangunahing diin sa huling pantig o penultimong pantig (pangalawa sa huli) ng isang salita. Kasama ng 
pangunahin o pangalawang diin ang pagpapahaba ng bigkas sa mga patning maliban na kung nasa dulo ng salita ang diin nito. Mahalaga ang papel ng diin sa 
Tagalog: pinalilinaw nito ang mga salitang magkapareho ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas, tulad ng "tayo" (ako at ibang tao na magkakasama) at "tayo" 
(tumindig), na karaniwang sinusulat nang walang kudlit. 


Tunog 

■ /a/ ay pinataasan nang kaunti para maging [e] sa mga posisyong walang diin at kung minsan ay sa mga posisyong may diin (‘inang bayan’ 

[in'ep ’bej3n]) 

■ /i/ na walang diin is karaniwang binibigkas na [ 1 ] tulad sa wikang Ingles "bit" 

■ /i/ sa dulong pantig ay puwedeng bigkasin bilang [i ~ e ~ e] dahil ang [e ~ e] ay allophone ng [i - i] sa dulong pantig. 

■ /e/ na walang diin at /o/ ay puwede ring bigkasin bilang [i ~ i ~ e] at [u ~ o ~ 3 ] maliban sa mga dulong pantig. [o~ u ~ 3 ] at [u ~ u] ay mga 
allophones rin. 

■ /u/ na walang diin ay karaniwang [u] tulad sa wikang Ingles "book" 

■ Ang diptonggong /ai/ and the sequence /a?i/ have a tendeney to beeome [ei ~ e :]. 

■ Ang diptonggong /au/ and the sequence /a?u/ have a tendeney to beeome [ou ~ 3 :]. 

■ /k/ sa pagitan ng dalwang patinig ay puwede maging [x] katulad sa Espanol "Jose", na kung saan sa simulang posisyon ay puwede maging [kx]. 

■ lntervocalic /g/ and /k/ tend to beeome [iq] (see preeeding). 

■ /r/ at /d/ ay maaaring mapagpapalit na /r/ at /d/ na dating allophones in Tagalog. 

■ Ang impit sa dulo ng isang salita ay kadalasang nawawala kung ito'y nasa gitna ng pangungusap, lalo na sa Kamaynilaan. Ang patinig na 
sinusundan nito ay karaniwang pinahahaba. Ngunit, sa ibang dialekto ay napapanatili ito.. 

■ /o/ ay maaari maging [ 3 ] sa mga pantig na may diin. 

■ /niy/, /siy/, /tiy/, and /diy/ may be pronouneed as [nj]/[nij], [sj]/[sij], [tj]/[tij] and [dj]/[dij], respectively, espeeially in but not limited to rural areas. 

■ /ts/ may be pronouneed as [ts], espeeially in but not limited to rural areas. 

■ /e/ or /i/ betore s-eonsonant elusters have a tendeney to beeome silent. 


Panitikang pampananampalataya 


Nananatiling isa ang panitikang pampananampalataya sa pinakamasiglang tagapag-ambag sa panitikang Tagalog . 

Noong 1970, isinalinwika ng Philippine Bible Soeiety ang Bibliya patungong Tagalog, ang unang pagsasalinwika sa 
anumang mga wika sa Pilipinas. Bago pa man ang Ikalawang Konsehong Batikano , may naipapamudmod nang mga 
pampintakasing mga lathalain na nasa Tagalog. Sa kasalukuyan, may tatlong kumakalat na mga salinwikang Tagalog 
ng Banal na Bibliya— ang Magandang Balita Biblia (isang kapantayang salinwika ng Good News Bible ), na isang 
bersiyong ekumenikal; ang Ang Biblia, na isa mas bersiyong Protestante; at ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal 
na Kasulatan, isa sa mga may animnapung kapantayang mga salinwika New World Translation of the Holy Seriptures 
na nilathala ng mga Saksi ni Jehovah. Inilabas ang huli noong taong 2000, ngunit dating naglabas ang mga Saksi ni 
Jehova ng isang haybrid na salinwika: ang Ang Biblia na ginamit para sa Mat andang Tipan , habang ginamit naman 
ang Bagong Sinlibutang Salin para sa Bagong Tipan . 

Nang pahintulutan ng Ikalawang Konsehong Batikano, (partikular na ang Saerosanetum Concilium) ang 
pagsasalinwika ng mga pandaigdigang mga dasal patungo sa mga wikang bernakular, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang isa sa mga unang 
nagsalinwika ng Romanong Misal patungong Tagalog. Sa katunayan, nalathala ang Romanong Misal sa Tagalog noong mga kaagahan ng 1982, habang hindi pa 
nalalathala sa Ingles hanggang 1985. 

Naglilimbag na ang mga Saksi ni Jehova ng panitikang Tagalog mga nasa maagang bahagi ng 1941 t 19 J at tinatayang nilalathala naman ang Ang Bantayan^ (ang 
pangunahing magasin ng mga Saksi ni Jehova; The Watehtower sa Ingles) mula pa noong mga 1960. Kasalukuyang karaniwang pinapakawalan ang mga bagong 
labas kaalinsabay ng ibang mga wika, kabilang ang Tagalog. May ilan ring mga lathalain ang opisyal na websayt ng mga Saksi ni Jehovah sa Tagalog na 
makukuha mula sa Internet.^ 21 ^ 22 ^ 

Isang ganap na matatag na wika ang Tagalog, at may napakakakaunting mga pagbabago ang ginawa sa mga Katolikong salinwika ng Bibliya. Gayundin, dahil bata 
pa ang Protestantismo sa Pilipinas, mas ekumenikal ang gawi sa mga panalanging liturhikal. 

Tsart ng paghahambing ng mga salita sa ibang wikang Austronesyano 



Ang Sampung Utos ng Diyos sa Tagalog. 


Nasa baba ang isang tsart ng Tagalog at dalawampung iba pang wikang Austronesyanno na naghahambing sa labintatlong mga salita. Below is a ehart of Tagalog 
and twenty other Austronesian languages eomparing thirteen words. 














Ingles 

one 

two 

three 

four 

person 

house 

dog 

eoeonut 

day 

new 

we 

(inclusive) 

what 

fire 

Tagalog 

isa 

dalawa 

tatlo 

apat 

tao 

bahay 

aso 

niyog 

araw 

bago 

tayo 

ano 

apoy 

Tombulu 

(Minahasa) 

esa 

zua 

(rua) 

telu 

epat 

tou 

wale 

asu 

po'po' 

endo 

weru 

kai, kita 

apa 

api 

Wikang 
Gitnang Bikol 

saro 

duwa 

tulo 

apat 

tawo 

harong 

ayam 

niyog 

aldaw 

ba-go 

kita 

ano 

kalayo 

Rineonada 

Bikol 

asad 

darwa 

tolo 

apat 

tawo 

balay 

ayam 

noyog 

aldaw 

bago 

kita 

ono 

kalayo 

Waray 

usa 

duha 

tulo 

upat 

tawo 

balay 

ayam/ido 

lubi 

adlaw 

bag-o 

kita 

anu 

kalayo 

eebuano 

usa/isa 

duha 

tulo 

upat 

tawo 

balay 

iro 

lubi 

adlaw 

bag-o 

kita 

unsa 

kalayo 

Hiligaynon 

isa 

duha 

tatlo 

apat 

tawo 

balay 

ido 

lubi 

adlaw 

bag-o 

kita 

ano 

kalayo 

Aklanon 

isaea, 

sambilog, 

uno 

daywa, 

dos 

tatlo, 

tres 

ap-at, 

kwatro 

tawo 

baeay 

ayam 

niyog 

adlaw 

bag-o 

kita 

ano 

kaeayo 

Kinaray-a 

sara 

darwa 

tatlo 

apat 

tawo 

balay 

ayam 

niyog 

adlaw 

bag-o 

kita 

ano 

kalayo 

Tausug 

hambuuk 

duwa 

tu 

upat 

tau 

bay 

iru' 

niyug 

adlaw 

ba-gu 

kitaniyu 

unu 

kayu 

Maranao 

isa 

dowa 

t'lo 

phat 

taw 

walay 

aso 

neyog 

gawi'e 

bago 

tano 

tonaa 

apoy 

Kapampangan 

metung 

adwa 

atlu 

apat 

tau 

bale 

asu 

ngungut 

aldo 

bayu 

ikatamu 

nanu 

api 

Pangasinan 

sakey 

dua, 

duara 

talo, 

talora 

apat, 

apatira 

too 

abong 

aso 

niyog 

ageo 

balo 

sikatayo 

anto 

pool 

lloko 

maysa 

dua 

tallo 

uppat 

tao 

balay 

aso 

niog 

aldaw 

baro 

datayo 

ania 

apoy 

lvatan 

asa 

dadowa 

tatdo 

apat 

tao 

vahay 

ehito 

niyoy 

araw 

va-yo 

yaten 

ango 

apoy 

Ibanag 

tadday 

dua 

tallu 

appa' 

tolay 

balay 

kitu 

niuk 

aggaw 

bagu 

sittam 

anni 

afi 

Yogad 

tata 

addu 

tallu 

appat 

tolay 

binalay 

atu 

iyyog 

agaw 

bagu 

sikitam 

gani 

afuy 

Gaddang 

antet 

addwa 

tallo 

appat 

tolay 

balay 

atu 

ayog 

aw 

bawu 

ikkanetam 

sanenay 

afuy 

Tboli 

sotu 

lewu 

tlu 

fat 

tau 

gunu 

ohu 

lefo 

kdaw 

lomi 

tekuy 

tedu 

ofih 

Wikang 

Malaysia 

satu 

dua 

tiga 

empat 

orang 

rumah 

anjing 

kelapa/ 

nyior 

hari 

baru/ baharu 

kita 

apa 

api 

Wikang 

Indonesia 

satu 

dua 

tiga 

empat 

orang 

rumah/balai 

anjing 

kelapa/nyiur 

hari 

baru 

kita 

apa/anu 

api 

Wikang Jawa 

siji 

loro 

telu 

papat 

uwong 

omah 

asu 

klapa/kambil 

hari 

anyar/enggal 

kita 

apa/anu 

geni 

Wikang Aeeh 

sa 

duwa 

Ihee 

peuet 

ureueng 

rumoh/balee 

asee 

u 

uroe 

baro 

(geu)tanyoe 

peue 

apuy 

Wikang 

Lampung 

sai 

khua 

telu 

pak 

jelema 

lamban 

asu 

nyiwi 

khani 

baru 

kham 

api 

apui 

Wikang Bugi 

sedi 

dua 

tellu 

eppa 

tau 

bola 

asu 

kaluku 

esso 

baru 

idT 

aga 

api 

Wikang Batak 

sada 

dua 

tolu 

opat 

halak 

jabu 

biang 

harambiri 

ari 

baru 

hita 

aha 

api 

Wikang 

Minangkabau 

eiek 

duo 

tigo 

ampek 

urang 

rumah 

anjiang 

karambia 

ari 

baru 

kito 

apo 

api 

Tetum 

ida 

rua 

tolu 

haat 

ema 

uma 

asu 

nuu 

loron 

foun 

ita 

saida 

ahi 

Maori 

tahi 

rua 

toru 

wha 

tangata 

whare 

kuri 

kokonati 

ra 

hou 

taua 

aha 

ahi 

Tuvaluan 

tasi 

lua 

tolu 

fa 

toko 

fale 

kuri 

moku 

aso 

fou 

taua 

a 

afi 

Hawaiian 

kahi 

lua 

kolu 

ha 

kanaka 

hale 

'Tlio 

niu 

ao 

hou 

kakou 

aha 

ahi 

Wikang 

Banjar 

asa 

duwa 

talu 

ampat 

urang 

rumah 

hadupan 

kalapa 

hari 

hanyar 

kita 

apa 

api 

Malagasy 

isa 

roa 

telo 

efatra 

olona 

trano 

alika 

voanio 

andro 

vaovao 

isika 

inona 

afo 

Dusun 

iso 

duo 

tolu 

apat 

tulun 

walai 

tasu 

piasau 

tadau 

wagu 

tokou 

onu/nu 

tapui 

Iban 

satu 

dua 

tiga 

empat 

orang 

rumah 

asu 

nyur 

ari 

baru 

kitai 

nama 

api 


Mga pangunahing lalawigan 


Luzon 

Hilangang Katagalogan (Northern Tagalog) 

(Salitang Malalim na Tagalog at nahaluuan ng 'llokano, Rehiyon ng Iloeos ", at (Kapampangah ). 

■ Gitnang Luzon 

■ Lalawigan ng Aurora - 77% 

■ Lalawigan ng Bataan - 89% 

■ Lalawigan ng Bulaean - 97% 

■ Lalawigan ng Nueva Ecija - 70% 

■ Lalawigan ng Zambales - 75% 




Gitnang Katagalogan (Central Tagalog) 

(Salitang Mababaw na Tagalog (Pilipino), na mayroong halong Taglish ). 

■ K alakhang Maynila 

■ M aynila - 50% 

■ Lungsod ng Pasig - 45% 

■ L ungsod ng Quezon - 58% 


Timog K atagal og an (Southe rn Tagalog) 

(Salitang mayroong ka-Iuma, Malalalim atPuntong Tagalog, sinamahan nang wikang "Batangenyo", "Calambeho" at "Caviteho"). 

. CALABARZON 

■ Lalawigan Batang as - 95% 

■ Lalawigan ng Cavite - 65% 

■ Lal awiga n ng Laguna - 64% 

■ Lalawigan ng Rizal - 55% 

■ Lalawigan ng Quezon - 90% 


Timog Katagalogan (Southern Tagalog) 

(Salita na mayroong Punto-ng Tagalog, mga wikang Palawenyo, Mangyan (Mindoro), Marindugueho, Romblomanin at Batangenyo"). 

■ MIMAROPA 

■ Lalawigan ng Marindugue - 91% 

■ Lalawigan ng Kanlurang Mindoro - 84% 

■ Lalawigan ng Silangang Mindoro - 87% 

■ Lalawigan ng Palawan - 80% 

■ Lalawigan n g Romblon - 82% 


Tagalog-Bikol (Southeastern Tagalog) 

(Salitang mayroong Tagalog na Nasasakupan nang Wikang Bikolano). 

■ Rehiyon ng Bikol 

■ Lalawigan ng Hilagang Camarines - 62% 

■ nalalabing Lalawigan ng Timog Camarines - 54% 

Mindanao 

Pangunahing lathalain: Bisalog 

(Mindanao Tagalog) 

(Salitang mayroong Tagalog na Nasasakupan nang Maguindanaonon). 

■ Rehiyon ng Bangsamoro Awtonomo ng Muslim Mindanao 

■ Lungsod ng eotabato - 50% 

Mga talasanggunian 


Mga talababa 

1. Filipino (https://www.ethnologue.com/18/language/fil/) at Et hnologue 
(18th ed., 2015) 

2. "Tagalog, Pilipino, mananagalog, Tagalista". English, Leo James. 
Tagalog-English Dietionary (Talah ulu gang Tagalog-l n gles) . 1990. 

3. Zorc, David. 1977. The Bisayan Dialeets otthe Philippines: 
Subgrouping and Reeonstruetion. Paeitie Linguisties C.44. eanberra: 
The Australian National University 

4. Blust, Robert. 1991. The Greater Oentral Philippines hypothesis. 
Oeeanie Linguisties 30:73-129 

5. Andrew Gonzalez (1998). "The Language Planning Situation in t he 
Philippines" (http://www.multilingual-matters.net/jmmd/019/0487/jmm 


d0190487.pdf) (PDF). dournal of Multilingual and Multieultural 
Development. 19 (5, 6): p. 487-488. Nakuha noong 2007-03-24. 

6 . Results from the 2000 Census of Population and Housing: 
Edueational eharaeteristies ofthe Filipinos (http://www.census.gov.p 
h/data/sectordata/sr05153tx.html), National Statisties Office, 18 
Marso 2005, nakuha noong 2008-01-21 

7. Results from the 2000 Census of Population and Housing: Population 
expected to reaeh 100 million Filipin os in 14 years (http://w ww.ce nsu 
s.gov.ph/data/pressrelease/2002/pr02178tx.html), National Statisties 
Office, 16 Oktubre 2002, nakuha noong 2008-01-21 

8 . "Census:Languages of the United States" (http://www.census.gov/pro 
d/2003pubs/c2kbr-29.pdf) (PDF). United States. Nakuha noong 
2007-05-16. 




9. Statisties Canada 2006 

L0. 1897 Oonstitution of Biak-na-Bato, Artiele VIII (http://www.filipiniana.n 

et/read_content.jsp?filename=L00000000001&page=l&epage=l), 

Filipiniana.net, nakuha noong 2008-01-16 Check date values in: 

| accessdate= (tulong) 

Ll. 1935 Philippine Oonstitution, Artide XIV, Seetion 3 (http://www.chanr 

obles.com/1935constitutionofthephilippines.htm), ehanrobles Law 
Library, nakuha noong 2007-12-20 Check date values in: 

| accessdate= (tulong) 

L2. Manuel L. Quezon III, Quezon’s speeeh proelaiming Tagalog th e 
basis ofthe National Language ( http://w ww.quezon.ph/?page_ i d=102 
4), quezon.ph, nakuha noong 2007-12-20 Check date values in: 

| accessdate= (tulong) 

L3. 1973 Philippine Oonstitution, Artiele XV, Seetions 2-3 (http://www.cha 

nrobles.com/1973constitutionofthephilippines.htm), ehanrobles Law 
Library, nakuha noong 2007-12-20 Check date values in: 

| accessdate= (tulong) 

L4. 1987 Philippine Oonstitution, Artide XIV, Seetions 6-9 (http://www.ch 

anrobles.com/articlel4language.htm), ehanrobles Law Library, 
nakuha noong 2007-12-20 Check date values in: | accessdate= 
(tulong) 

L5. Isinalin mula sa Ingles na: "Subject to provisions of law and as the 
Oongress may deem appropriate, the Government shall take steps to 
initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official 


eommunieation and as language of instruetion in the edueational 
system." 

16. "The regional languages are the auxiliary official languages in the 
regions and shall serve as auxiliary media of instruetion therein." 

17. Rolando D. Navarro, Jr. (2007), Reeognition of Tagalog Alphabets 
Using The Hidden Markov Model (http://www.nscb.gov.ph/ncs/10thN 

CS/p a pers/invited%20papers/ips-16/ipsl6-01.pdf) (PDF), 
nscb.gov.ph, nakuha noong 2008-09-26 

18. Tagalog: Understanding the Language (http://www.lerc.educ. ube.ea/L 
ERC/courses/489/worldlang/tagalog_ind/Tagalog2/description.htm), 
lere.edue.ube.ea, nakuha noong 2008-09-26 

19. 2003 Yearbook of Jehovah's Witnesses p.155. 

20. Sa Tagalog, Ang Bantayan ang opisyal na salin ng pamagat na The 
Watehtower na nasa Ingles, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian 
ni Jehova, nakalimbag na isyu para sa Hulyo 2008 (Tomo 129, Blg. 
13). 

21. Wateh Tower (http://www.watchtower.org/), Official Website of 
Jehova's Witnesses, Wateh Tower Bible at Traet Soeiety of 
Pennsylvania, WatchTower.org, 2006 

22. Wateh Tower (http://www.watchtower.org/tg/index.html), Opisyal na 
Web Site ng mga Saksi ni Jehova, Wateh Tower Bible at Traet 
Soeiety of Pennsylvania, WatchTower.org, 2006 


Bibliyograpiya 

■ Ang Wikang Tagalog: Isang Malalimang Tratadong Pambalarila na Ibinagay para sa Pansariling-Pag-aaral at Sadyang Ibinalangkas para sa 
Paggamit sa mga Palingkurang Pampamahalaan o Ugnayang Pangangalakal sa Pilipinas (http://books.google.com/books?hl=en&id=W4Wa_Ty 
3tcEC&dq=the+tagalog+language+a+comprehensive+hh+bartlett&printsec=frontcover&source=web&ots=xcKaWqKKNv&sig=Wn9GG-13LHnlL 

UXoUTbqOwlnJm4), {The Tagalog Language: A Comprehensive Grammatieal Treatise Adapted to Self-lnstruction and Partieularly Designed 
for Use in Government Service or in Business Trade in the Phiiippines), nasa wikang Ingles, unang paglilimbag: Imprenta de "El Mereantil" 
(1902), ang orihinal ay mula sa Pamantasan ng Miehigan/Kalipunang H.H. Bartlett: bilang 91 L / kopyang elektroniko ginawa noong 20 Abril 
2006 (Google), pahina 54-56/may 448 mga pahina 


Mga talaugnayang panlabas 


■ Komisyon sa Wikang Filipino (http://www.kwf.gov.ph) , opisyal na lupon para sa pagsasaayos ng wikang Filipino 

■ Pahinang Tagalog ng Northern lllinois Uniyersity (http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog mainpage.htm) 

■ Syntax der tilipinisehen Spraehe - Palaugnayan ng Wikang Filipino (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-127837), 2013,1305 p. 

■ Balarila o gramatika ng Tagalog (https://learningtagalog.com/grammar/) Libreng reperensiya o sangguniang may malawak na saklaw (sa wikang 
Ingles) 

■ Talatinigang Tagalog (http://www.websters-online-dictionary.org/definition/Tagalog-english/) 

■ Learn Filipino (http://learnfilipino.org/) A website for learning theTagalog Language and eulture. 

■ Learn Filipino ehrome Applieation (https://chrome.google.com/webstore/detail/learn-filipino/onncfmkbehcpdccnpbljdciedebelmap/) A ehrome 

App for learning the Tagalog Language and eulture. 

■ Homepage ng Filipino (Tagalog) Learner (http://www.tagalogl.com/) 

■ Tagalog: Isang Maikling Pagtingin sa Pambansang Wika (http://iloko.tripod.com/tagamida.html) 

■ Ethnologue entry para sa Tagalog (http://www.ethnologue.com/show language.asp?code=tgl ) 

■ Isang website na nagtuturo ng Tagalog (http://www.seasite.niu.edu/tagalog/Tagalog Homepage99/learning tagalog on this site.htm) 

■ English - Tagalog / Tagalog - English Dietionary (Ingles/Tagalog - Tagalog-lngles) ni eharles Nigg, Imprenta de Fajardo y eompaneros: 1904, 
wikang Tagalog, orihinal mula sa Pamantasan ng California, isinaelektroniko ang kopya noong 10 Setyembre 2007, may 360 pahina, nakuha 

noong 13 Marso 2008 (http://books.google.com/books?id=_U-AAAAIAAJ&dq=gestation+tagalog&source=gbs_summary_s&cad=0) 

■ Tagalog Translation (http://www.tagalogtranslate.com/ ) 

■ Ang Wikang Tagalog (https://mgabayani.ph/national-language-of-the-philippines/) 

t -g • b(https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:Mga_wika neM Stoiiwti&^&tlBHMlittas 
Filipino 

Filipino • Ingles 

Bikol • Hiligaynon • lloko • Kapampangan • Kinaray-a • Magindanaw • Maranaw • Panggasinan • Sama • Sebwano • Tagalog • Tausug • 
Waray-Waray • Yakan • Zamboangueho 
Arabe • Hokkien • Kastila 

Borneo at Pilipinas • Hilagang Pilipinas • Hilagang Luzon (Bataniko) • Gitnang Luzon • (Sambal) • Gitnang Pilipinas Bikol 
(Pandalampasigan • Panloob na lupain • Pandan) • Bisaya (Bisakol) • Katimugang Pilipinas (Timog Mindanao) 


Pambansa 

Opisyal 

Panrehiyon 
Aw ksilya r 
Pam ilya ng mga w ika 


Kinuha mula sa " https://tl.wikipedia.Org/w/i ndex.php?title=Wikang_Tagalog&oldid=1760253 " 


Huling pagbabago: 10:53, 1 Hunyo 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike ; maaaring mailapat ang karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gam it para sa 
mga detalye. 






























